TTH ANNERCH, OWAIN.* 


Owain?! dy enw o newydd 
Heddyw a rêd yn aidd rhydd 
O fron ì fron, a hen fri 

Gwalia Wên ga eleni 

Eì ail-ddwyn i oleu ddydd 

Ei chân av hynt ei chynnydd; 
Ninnau, o'th gofio'n hoenus 
Wr dewr, awn yn wŷn di rus, 
l'n henaid ymunionnwn 

Er trymed trais Sais â'i swn, 
A.** brodyr” it” yn bradu'r iaith 
Ai deiliaid trwy dy dalaith, 

A. Saeson yn lladron llwydd 

Y Cymry, a'r câs gamrwydd 
Heb ennyn dynyn o'r dô 

“* Arweinwyr)” i'w dên-grino! 
Wron hy y werin wâr 

â'ì hoedl hen dan sawdl anwar 
Harri estron (wr ystryw!), 

Uwch y bedd 'rwyd wych a byw, 
Yn ysbryd a bywyd byth 

I Walia dy wehelyth : 

A'th wlad a glyw gathì dy glod 
Yn nhyrfau'r flong drin orfod; 
Ag at dy “* Ddraig” eto e ddring 
Dewrfeaidd werinwyr durfing,— 
Ar ofwy i Lyn Dyfrdwy daw 
Câd dâl ì ysgwyd dwylaw 

& thì, Bôr cyfoeth Berwyn, 

Ac drud dy dud yn dynn: 

'E gyrch gwyr iach y Goror 

Yno mwy mal tonnau môr 

I gwrdd â mil gawraidd Môn 

A thorfoedd gerthi Arfon; 

Trwy RuddJan yn ddiaunach 

&'ì phlant, o fodd, daw Fflint fach; 
Harlech a mawrweilch Meirion 

& newydd hêr yno ddôn, 

A degau Mowddwy o'i dugoed 
Yn ulw dôn ì gynnal d7oed ; 

I'r Glyn, ar hyn, Arennig 

A yrr eì dewr a'i gwyr dig, 

A'r ddwy Aran heírdd, erod 
Alwan' fil glewion i fod ; 

Hil Fyrddin at Fyrddin fwy 
Hyd trumiau'r wlad sy'n tramwy, 
A chyda hwy aerweilch y De 

Yn gadrawd hyd y godre, 

A€ er ng byd, gwreng a bôn 

A lament tros Bumlumon; 

Yna llu Gwent ddaw'n llawen, 
A. gwyr, fyrdd, Morgannwg wên, 
Ar hy wth a rhuthr o'u hol, 

Yn arall genedl wrol, 

A. dìg “' Bwyell Cadwgan.” 

Uwch ei thaith yn ffìachio'i thân, 
Hìthau r hil fyth ar hoywlam 

A. wâsg wddf pob Suddas Gam,— 
Wna o Gymru fach Gymru fwy 
Yn awdurdod Glyn Dyrdwy. 


Dithau, ddewin brenhinol, 

& brud a hud bro o d'gl, 

A'n tywysì at ìesin 

Fywyd a gwynfyd a gwìn 

Y Gvmru well â'r gamre uwch, 

Ag ì'w gwiwfoes gogyfuwch. 

Iîano. 
*“1515 ydd aeth owain mewn difant yngwyl Fathau 

[Medi 2I1 yn y cynhaeaf; o hynny allan nì wy- 
bvwyd ì ddifant: rran fawr a ddywaid i varw: 
y brvdwyt a ddywedantna bv.” _ (Historical Manu- 
seripts Commission. Report on Manuscripts in íhe 
Welsh Language. Vol.I., part IL., p. 837.) 





